Filipino: 
Wikang Pambansang 


Kaunlaran 





LENLELT HUELEWAE CUTS KEAN CT: Mall[lollalo 


Filipino: 
Wika ng Pambansang 





Kaunlaran 


Filipino: 
Wika ng Pambansang 


Kaunlaran 


Taunang Ulat ng Komisyon sa Wikang Filipino 


Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran 
Taunang Ulat ng Komisyon sa Wikang Filipino 


RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi ng 
librong ito ang maaaring sipiin o gamitin nang walang nakasulat 
na pahintulot mula sa may-akda at tagapaglathala. 


Inilathala ng 
p WIK4 KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 
Gusaling Watson, 1610 Daang JP Laurel 
1005 San Miguel, Maynila 

Tel. 02-733-7260 - 02-736-2525 

Email: komfil@kwf.gov.ph 

Website: www.kwf.gov.ph 


en 








N 
(73nd S 


nSISYO 


Nilalaman 


Pambungad 
KWF Sa Isang Sulyap 
Mga Tampok na Nagawa 
Buwan ng Panitikan 2015 
Pambansang Kongreso sa Pagpaplanong Wika 
Programang Palitang Salin 
Mapa ng mga Wika ng Filipinas 
Seminar sa Korespondensiya Opisyal 
Survey sa Programa ng Filipino sa Antas Tersiyarya 
Estadistika 
Pagsasalin 
Publikasyon 
Treyning at Edukasyon 
Timpalak at Gawad 
Saliksik 
Gawaing Administratibo 
Paggugol sa Badyet 
Mga Kapasiyahan ng Kalupunan 
Ang KWF sa 2016 
KWF Sangay 


Pambungad 


Kia ang Komisyon sa Wikang Filipino noong 2015, 
at ipinamalas ng nasabing ahensiya ang sigasig sa 
paghahatid ng mga makabuluhang serbisyo publiko. 


Pinaghusay ng KWF ang paglalathala ng mga panitikang 
sumasaklaw, hindi lamang sa nasusulat sa Filipino, bagkus 
maging sa mga katutubong wika. Kabilang sa nasabing mga 
panitikan ang pambihirang koleksiyon ng mga kuwento, 
tula, at dula, bukod sa klasikong hanay ng mga nobelang 
de-kalibre at pandaigdig. 


Masinop naman ang pagsasagawa ng mga pagsasanay, 
forum, kumperensiya, at iba pang pagtitipon, at pangunahing 
layon ng KWF ay maabot ang iba't ibang pamahalaang lokal, 
ahensiya ng gobyerno, at paaralang uhaw sa karunungan 
o kaalamang may kaugnayan sa pagsulat at paggamit ng 
Filipino. Tampok sa mga gawain ang gaya ng programang 
Uswag: Dangal ng Filipino at Seminar sa Korespondensiya 
Opisyal. 


Hindi nagpabaya ang KWF sa patuloy na pangangampanya 
para palaganapin, at kasangkapanin, ang wikang Filipino sa 
pagtuturo ng iba't ibang disiplina, at maihahalimbawa ang 
mainit na pagtanggap ng mga delegado sa Forum sa Antas 
Tersiyarya. 


Ang mga saliksik ng KWF ay gumugulong nang tahimik 
ngunit tiyak, at magsisilbing panulukang bato ang Mapa ng 
mga Wika ng Filipinas at Atlas ng mga Wika ng Filipinas 
hinggil sa pag-aaral ng mga katutubong wika ng bansa. 


Aktibo ang buong Kalupunan ng mga Komisyoner sa 
pagbalangkas ng mga makabuluhang patakarang pangwika, 
at ang mga kapasiyahan nito ay mabilis na ipinararating 
sa mga kinauukulang ahensiya, gaya ng Kagawaran ng 
Edukasyon at Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon, 
para sa maagap na pagdalo. 


KWF Taunang Ulat 9 


Higit sa lahat, marunong makinig ang KWF. Nililikom nito 
ang mga puna, mungkahi, at iba pang kaisipang nagmula 
sa publiko upang gamitin para higit na pahusayin ang 
pagsasakatuparan ng mga proyekto nito. Ang ganitong 
hakbang ay patunay ng transparent ng ugnayan sa lahat ng 
mamamayan, alinsunod sa itinatadhana ng Konstitusyong 
1987 na hikayating lumahok ang bayan sa mga gawaing 
pampamahalaan. 


Ilan lamang iyan sa mga tagumpay ng KWF, sa kabila ng 
limitadong pondo nito, at dapat ipagpasalamat sa pagsisikap 


ng mga kawani nitong pagyamanin ang wikang Filipino at 
mga katutubong wika tungo sa internasyonal na nibel. 


SUP LBIPIA 
OBERTO T. ANG UG 
Direktor Heneral 


10 KWF Taunang Ulat 


WIK 
cp VAKa 
to 


N 







nNISYO 
fp 
“ArT13 


o) 1991.0 


KWF sa Isang Sulyap 


BISYON 


Filipino: Wika ng Dangal at Kaunlaran 


MISYON 


Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino 
bilang wikang pambansa habang pinangangalagaan ang 
mga wikang katutubo ng Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, 
pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino. 


MANDATO 


Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nilikha upang magsagawa, 
mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik 
para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon 
ng Filipino at ng iba pang wika ng Filipinas. 


KWF Taunang Ulat 11 


ADHIKA 1 
Pagpapalaganap at Pagpapaunlad ng Wikang Filipino 


Maiangat ang antas ng kahusayan sa paggamit 
ng wikang Filipino sa iba't ibang larang ng karunungan 
at sektor ng lipunan 


ADHIKA 2 
Networking at Linkages 


Mapalawak at mapatibay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang 
ahensiya ng pamahalaan, mga organisasyong pribado, at mga 
sektor ng lipunan para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. 


ADHIKA 3 
Pagpapataas ng Serbisyong Panloob/Institusyonal 


Magtatag ng mga mekanismo para sa pagsasaayos 
ng organisasyon at panloob na pamamahala ng KWF. 
ADHIKA 4 
Saliksik at Patakarang Pangwika 


Magbuo ng patakarang pangwika batay sa malalim at malawak 


na pananaliksik pangwika at dokumentasyon ng mga katutubong 
wika sa bansa. 


12 KWF Taunang Ulat 


Mga Tampok na Nagawa 


BUWAN NG PANITIKAN NG FILIPINAS 


Pinagtibay noong 10 Pebrero 2015 ang Proklamasyon blg. 968 na 
siyang nagdedeklara sa Abril bilang Buwan ng Panitikan ng Filipinas. 
Itinalaga sa pamamagitan ng proklamasyong ito ang Komisyon 
sa Wikang Filipino at Pambansang Komisyon para sa Kultura at 
mga Sining (NCCA) na manguna sa paghahanda, pangangasiwa, 


at pagsasagawa ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. 


KWF Taunang Ulat 13 





TERTULYA SA PANITIKAN 


Pagtitipon. tuwing Lunes ng Abril ng mga 
manunulat, guro, mag-aaral, at iba pang 
nagtataguyod ng panitikang Filipino upang pag- 
usapan ang estado ng panitikan at malikhaing 
pagsulat sa Filipinas. Itinampok sa apat na Tertulya 
sa Panitikan ang iba't ibang hinirang na Makata ng 


Taon. 


14 KWF Taunang Ulat 


LAKBAY-PANITIK: PAGGUNITA 
SA KAMATAYAN 
NI EMILIO JACINTO 


Ipinagdiwang noong Abril 16 ang 3 
paggunita sa ika-116 anibersaryo ng 
kamatayan ni Emilio Jacinto, ang “Utak 
ng Himagsikan,” sa pakikipagtulungan 3 
ng Linangan sa Imahen, Retorika, at 
Anyo (LIRA) at lokal na pamahalaan 
ng Majayjay, Laguna sa pamumuno ni 
Alkalde Victorino Rodillas. Nagdaos ng 3 
maikling programa na kinatampukan 
ng pagbasa ni Christian Ray Pilares, 
Makata ng Taon 2015, ng “Pingkian” 
at ng “Mga Aral ng Katipunan ng mga 3 


Anak ng Bayan.” 








KWF Taunang Ulat 15 


PAMBANSANG 
KAMPO BALAGTAS 





Itinampok sa taunang pagdiriwang ng Araw ni Balagtas ang mga 
kabataan ng Gitnang Luzon. Sa pamamagitan ng Kampo Balagtas 
na idinaos sa Mababang Paaralan ng Orion, Orion, Bataan noong 
30-31 Marso, ipinakilala sa mahigit 550 mag-aaral edad 12-15 
ang mga paraan para makaligtas sa panganib at iba't ibang uri 


ng panitikan at sining. 


Magkatuwang na itinaguyod ng KWF, Pamahalaang Panlalawigan 
ng Bataan, Pamahalaang Pambayan ng Orion, Mababang Paaralan 
ng Orion, at Pambansang Komisyon para sa Wika at mga Sining 


ang Kampo Balagtas 2015. 


16 KWF Taunang Ulat 





KWF Taunang Ulat 17 


18 KWF Taunang Ulat 


Opisyal nang iniluklok ang 
monumento ni Balagtas 
sa kaniyang pedestal sa 

Brgy. Wawa, Orion, Bataan 

noong 28 Marso 2015 sa 
pangunguna nina Julie 
Lluch na kilalang eskultor 
at Antonio L. Raymundo na 
alkalde ng Orion, Bataan. 





EE YY FF FF FF EFE FE FFFFF Fr Err Fr rr EF FFrrF FF Fr rr rrrrrFrFr rr rr 


UE FF FF FF Fr Fr Fr Fr rrFFFrrrr rr 


e........c.o00 


OU AA EFE Fr Frrr rr rrrrrr 


HARDIN NI BALAGTAS 


Isang makasaysayang pagdiriwang ng Araw ni Balagtas ang 
isinagawa sa Brgy. Wawa, Orion, Bataan dahil sa pagpapasinaya 
sa Hardin at Monumento ni Balagtas na likha at disenyo ni 


Julie Lluch. 


Pinangunahan ng NCCA, KWF, at lokal na pamahalaan ng 


Orion, Bataan ang pagpapasinaya sa Hardin ni Balagtas. 





KWF Taunang Ulat 19 


PAMBANSANG KONGRESO 
SA PAGPAPLANONG WIKA 


Matapos ang mahigit 70 taon, pinangunahang muli ng KWF ang 
pagsasagawa ng Pambansang Kongreso sa Pagpaplanong Wika sa 
Sison Auditorium, Capitol Complex, Lingayen, Pangasinan noong 
5-7 Agosto. Dinaluhan ng mahigit isang libong guro, kawani ng 
pamahalaan, at mga estudyante mula sa iba't ibang rehiyon ang 


nasabing seminar. 


Naging resulta ng mga panayam at talakayan ang mga kapasiyahan 
ng mga delegado hinggil sa paggawa ng programadong hakbang 
sa pagsasalin ng mga akdang pampanitikan at iba pang teksto para 
sa mga guro, paggawa ng programadong hakbang sa pagsasanay 
ng mga guro sa Filipino, at pagrekomenda sa paggawa ng mga 


hakbang sa pangangalaga ng mga katutubong wika. 


Kabilang sa mga tampok : 

na paksa ang pagtuturo : 

ng wikang Filipino bilang : 
pangalawang wika na : 
naging panayam ni Prop. : 
Ruth Elynia Mabanglo ng : 
University of Hawaii. Idiniin : 
sa kaniyang panayam ang : 
likas na pagkabilingguwal ng : 
mga Filipino at kakayahang : 
matuto ng maraming wika. : 
Ipinahayag din sa panayam : 
ang holistikong pagtingin : 

sa programang pangwika sa : 
edukasyon na nakatuon sa : 
mga wikang katutubo at ang : 
pagdulog sa pagtuturo ng : 
wikang Filipino sa batayang : 
edukasyon bunga nito. : 





20 KWF Taunang Ulat 


Ipinaalala ni Dr. Jimmy Fong, 
Komisyoner ng KWF para sa 
mga Wika ng Kahilagaang 
Pamayanang Kultural, ang 
importansiya ng wastong 
pagbigkas ng “e" at “i" at 
“o” at “u" para sa mithing 
pagtulay  (bridging) mula 
mother tongue tungo sa 
Filipino. 


KWF Taunang Ulat 21 





Inilunsad ng KWF sa SMX Mall : 
of Asia noong 16 Setyembre : 
2015 ang mga salin ng : 
Sal Ang Metamorposis ni : 
Franz Kafka sa salin ng makata't : 
propesor Joselito Delos Reyes : 
at ng koleksiyon ng mga piling : 
tula na Sa Praga ng makatang : 
Czech at Nobel Prize para sa : 
Literatura Jaroslav Seifert sa : 
patnugot ng mga makatang : 
Giancarlo Lauro Abrahan at : 
Roberto T. Ahonuevo. Kasama : 
sa paglulunsad ang Embahada : 
ng Germany, Embahada ng : 
Singapore, at Embahada ng : 
Espana. : 





PROGRAMANG PALITANG SALIN 


Inilunsad ang Programang Palitang Salin (Translation Exchange 
Program) ng KWF noong 2015. Ang PPS ang panibagong 
estratehiya ng KWF upang mapalawak at mapalakas ang industriya 
ng pagsasalin sa Filipinas. Layunin nitong makipagtulungan sa 
mga embahada o institusyong pangkultura ng mga bansa upang 
maipakilala ang mahuhusay na panitikan ng Filipinas at maisalin ito 
sa iba't ibang wika ng daigdig. Gayundin, layunin ng programang 
ito na isalin sa Filipino ang ipinagmamalaking panitikan ng ibang 


bansa. 


Unang tumugon sa programang ito ang Embahada ng Czech. 
Ipinakilala sa wikang Czech ang mga tula at kuwento ng mga 
kilalang manunulat na Filipino na sina Rio Alma, Nick Joaquin, at F. 
Sionil Jose. Isinalin naman sa Filipino ang mga piling tula ng Nobel 


Laureate na si Jaroslav Seifert. 
22 KWF Taunang Ulat 





LUNGGATI SA ISANG PAMBANSANG PROGRAMA 
SA PAGSASALIN 


Malaki ang gampanin ng pagsasalin sa pagyakap ng isang 
bansa sa kaalamang pandaigdig at sa pagbubukas ng isip 
ng mamamayan nito. Sentral na usapin sa Pambansang 
Adyenda sa Salin ng KWF ang pangangailangan ng 
malawakang suporta ng pamahalaan sa larang na ito, 
lalo na sapagkat ang pagsasalin ang siyang magiging 
tulay upang epektibong maiparating ang serbisyo ng 
pamahalaan sa mga Filipino. 


Bilang natatanging ahensiyang pangwika at pagsunod 
sa mandato nito hinggil sa pagsasalin, sinimulan ng 
Komisyon sa Wikang Filipino sa ilalim ng proyekto 
nitong Aklat ng Bayan ang pagsasalin ng mga klasikong 
akda ng daigdig, mga bokabularyo at gramatika na 
nakasulat sa banyagang wika, panitikan mula sa iba't 
ibang rehiyon, at mga saliksik sa larangan ng agham, 
agham panlipunan, at katulad. 


KWF Taunang Ulat 23 


Eskala 1:4,200,000 
015 30 ca a 


Oy PO 
Eskala : 1:4,200,000 


140 210 280 
Kilometro 





DAGAT 


KANLURANG DAGAT 


FILIPINAS FILIPINAS 


MINDANAO 
( ra a 


MINDANAO 





MAPA NG MGA WIKA NG FILIPINAS 


Naisakatuparan ng KWF ang proyektong Linguistic Atlas at 
naimapa ang 130 katutubong wika sa Filipinas. 


Matapos ang mahigit dalawang taong saliksik, pangangalap ng 
mga datos, at balidasyon ng mga wikang umiiral sa buong Filipinas, 
naitala ng KWF ang 130 katutubong wika sa Filipinas, at 19 wika 
sa mga ito ang may mga baryasyon o wikain. Natipon sa saliksik 
na ito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa bawat wika 
gaya ng pangalan ng wika, mga baryasyon nito, populasyon ng 
nagsasalita, saang mga lugar sinasalita, at ang mga voice sample 
ng bawat wika. 


Nakapagpalimbag na rin ang KWF ng sampung libong (10,000) 
kopya ng Mapa ng mga Wika ng Filipinas at nakatakda itong 
ipamahagi sa iba't ibang ahensiya at tanggapan ng gobyerno, 
at mga paaralan sa buong Filipinas para sa mas malawakang 
pagpapabatid sa lahat ng Filipino ng taglay na jemah ng ating 


bansa---ang mga pamanang wika. 


0000000000 00000000000000000000000000900000000 000000 0080KKKCKKG GG O 


Pinatutunayan ng Survey sa Filipino na 
isinagawa ng KWF noong 2014 na ang 
Filipino ay gamit bilang lingua franca sa lahat 
ng dako ng Filipinas katulad ng ipinapakita 
sa dilaw na mapa. 





KWF Taunang Ulat 25 


MGA WIKA NG FILIPINAS 


Abellen 

Agta Dumagat Casiguran 
Agta Dumagat Umiray 
Agutaynin 
Aklanon 

Alangan Mangyan 
Alta 

Alta Kabulowan 
Arta 

Asi 

Atta 

Ayta Ambala 

Ayta Kadi 

Ayta Mag-antsi 
Ayta Magbukon 
Ayta Mag-indi 
Bahasa Sug 
Balangaw 

Bangon Mangyan 
Bikol 

Binatak 

Binukid 

Blaan 

Bolinaw 

Bugkaluit 

Buhid Mangyan 
Butuanon 
Chabacano 
Filipino 

Finallig 

Finontok 

Gadang 

Ga-dang 
Gubatnon Mangyan 
Hamtikanon 
Hanunoo Mangyan 
Higaodnon 
Hiligaynon 

Ibaloy 

Ibanag 

Ifugaw 

i-guwak 

Ilokano 


26 KWF Taunang Ulat 


Inabaknon 
Inagta Iraya 
Inagta Iriga 
Inagta Isarog 
Inata 

Inete 

Ini 

Iranun 

Iraya Mangyan 
Irungdungan 
Isinay 

Isnag 

Itawit 

Itneg 

Ivatan 

Jama Mapun 
Kabalianon 
Kagayanen 
Kalagan 
KalamyaneEn 
Kalanguya 
Kaluyanon 
Kamayo 
Kankanagy 
Kapampangan 
Karaw 
Karolanos 
Kasiguranin 
Kinalingga 
Kinaray-a 
Klata 
Kolibugan 
Kuyunon 
Magindanawon 
Malaweag 
Malaynon 
Mamanwa 
Mandaya 
Manide 
Mansaka 
Manobo Agusan 
Manobo Aromanen 
Manobo Ata 


Manobo Dibabawon 
Manobo Dulangan 
Manobo Ilyanen 
Manobo Kalamansig 
Manobo Kinamigin 
Manobo Matigsalug 
Manobo Saranggani 
Manobo Tigwahanon 
Masbatenyo 
Menuvu Ubo 
Meranaw 
Minagahat 
Minenuvu 

Molbog 

Onhan 

Palaw-an 
Pangasinan 

Pannon 

Paranan 

Porohanon 
Ratagnon Mangyan 
Rinkonada 

Sama 

Sambal 

Sangire 

Sebwano 
Sinadanga 
Sinubanen 
Surigawnon 
Tadyawan Mangyan 
Tagabawa 
Tagabulos 
Tagakawlo 

Tagalog 

Tagbanwa 
Tawbuwid Mangyan 
Teduray 

Tenap 

Tiboli 

Tinalaandig 
Umayamnon 

Waray 

Yakan 

Yogad 





SEMINAR SA KORESPONDENSIYA OPISYAL 


Matagumpay na idinaos ang Seminar sa Korespondensiya 
Opisyal (SKO) sa 51 institusyon na kinabibilangan ng 12 lokal 
na yunit ng pamahalaan, 25 ahensiya ng pamahalaan, apat 
na pamantasan, siyam na pampublikong paaralan, at isang 


pribadong paaralan. 


Umabot sa 3,322 na mga guro, dalubguro, at kawani ng 
pamahalaan ang nabigyan ng libreng pagsasanay na 
naglalayong mapahusay at mapataas ang antas ng paggamit 
ng Filipino sa komunikasyon, transaksiyon, at korespondensiya 
sa lahat ng kagawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, at 
instrumentalidad ng pamahalaan na siyang tuwirang layon ng 


Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335. 


KWF Taunang Ulat 27 


Ang SKO naglalaman ng dalawang modyul-- ang una ay hinggil 
sa Ortograpiyang Pambansa habang ang ikalawa ay ukol sa mga 
prinsipyo at kahingian sa paghahahnda ng korespondensiya 


opisyal. 


Inaasahang higit pang aarangkada sa 2016 ang Pagsasanay sa 
Korespondensiya Opisyal ng KWF sa ipinalabas na Patalastas ng 
Tanggapan ng Tagapangulo ng Komisyon sa Lalong Mataas na 
Edukasyon o CHED, Memorandum Sirkular Blg. 2016-62 mula sa 
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal o DILG, Patalastas 
Blg. 7, s. 2016 mula sa Komisyon sa Serbisyo Sibil o CSC, at 
Memorandum Pangkagawaran Blg. 9, s. 2016/ Patalastas Blg. 180, 


s. 2016 mula sa Kagawaran ng Edukasyon. 


28 KWF Taunang Ulat 


Espesyal na Ulat 


0000000 000000000000000000000000000000020000000000000000090000000 009090000000000 0000 


SURVEY SA PROGRAMA NG FILIPINO 
SA ANTAS TERSIYARYA 


Isinagawa ang survey sa kabuuang bilang na 144 mga kolehiyo at 
unibersidad, 89 na publiko at 55 na pribado. Gayundin, 92 ang mula 
sa Luzon, 33 ang mula sa Visayas, at 19 naman mula sa Mindanao. 


Mula rito, ang tumugon lamang ay ang sumusunod: 


Publiko Pribado Kabuuan 
44 29 73 
kolehiyo at 
unibersidad 
Luzon Visayas Mindanao 
48 14 11 


Ano ang kasalukuyang patakarang pangwika ng inyong kolehiyo 
/unibersidad? 


NANGUNGUNANG LIMANG (5) SAGOT BILANG 
NG 
SUMAGOT 
1. Paggamit ng wikang Filipino sa mga asignaturang 34 


Filipino lamang: sa mga kurso sa BS/BSE/BA Filipino, 

MA Filipino, MAEd Filipino, o sa lahat ng mga gawain, 
proyekto (gaya ng tesis at disertasyon) ng mga 
nagpapakadalubhasa sa Filipino at regular na mag-aaral 
(na kumukuha ng General Courses) na nasa ilalim ng 
Kagawaran ng Filipino o alinsunod sa patakaran ng CHED. 


2. Patakarang bilingguwal o magkahiwalay na paggamit 23 
ng Ingles at Filipino sa mga tiyak na asignatura. 
3. Paggamit ng Ingles bilang wikang panturo (hindi 8 
binanggit kung bukod sa asignaturang Filipino). 
4. Paggamit ng Filipino tuwing Buwan ng Wika. 5 
5. Wala silang patakarang pangwikang pinaiiral. 5 


KWF Taunang Ulat 29 


Ginagamit ba ang wikang Filipino sa mga publikasyon, papel, 
artikulo, libro at iba pang lathalain ng inyong kolehiyo at 
unibersidad? Kung hindi, bakit? 





May mga pananaliksik ba sa Filipino/gamit ang wikang Filipino sa 
inyong kolehiyo/unibersidad? Kung wala, may pagkakataon pang 
magamit ang wikang Filipino sa mga pananaliksik at publikasyon 
ng inyong kolehiyo/unibersidad? 


May opsiyon ba ang mga estudyante sa inyong kolehiyo/ 
unibersidad na sumulat ng kanilang tesis/disertasyon gamit ang 
wikang Filipino? Kung wala, bakit? 








PROGRAMA PARA SA WIKANG FILIPINO 


May programa ba para sa wikang Filipino ang inyong Kolehiyo/ 
Unibersidad? Kung mayroon, mangyaring pakilahad/pakilakip ang 
kurikulum o programang sinusunod. 


Oo Hindi Hindi sumagot 
ng Oo o Hindi 
55 18 0 


30 KWF Taunang Ulat 


Sa kabuuan: 


(1) Konsistent sa lahat ng aytem sa sarbey, ang programa sa 
wikang Filipino ng mga kolehiyo/unibersidad ay limitado lamang 
sa mga asignatura/kurso sa Filipino. 


(2) Kung hindi man limitado sa mga asignatura/kurso sa Filipino 
ay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa na nagaganap 
lamang tuwing Agosto. 


(3) Mayroon mang mga programa subalit hindi sapat, kakaunti, 
lilan, at pili lamang. 


(4) Mayroong mga kolehiyo/unibersidad na kailangan pa ng 
matinding panghihikayat na magkaroon ng mga programa para 
sa wikang Filipino, lalo na bilang mga akademikong institusyong 
nararapat silang maging katuwang o kabahagi sa pagtataguyod 
ng wikang Filipino. 


KWF Taunang Ulat 31 


Estadistika 


O 002000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000909000 0000000000 00000OOGGO 


PAGSASALIN 


Uri Bilang 

Bilang ng ahensiyang 50 
nagpasalin 

Bilang ng indibidwal na 34 
nagpasalin 

Mga isinalin: 

Batas ZI 
Diploma PAT 
Brosyur 16 
Artikulo 18 





Produkto ng isa sa mga matagumpay na pakikipagtulungan sa ibang ahensiya 
ng pamahalaan ang proyektong pagbuo ng Patnubay sa Weder Forkasting. 
Katuwang ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services 
Administration (PAGASA), kinalap ang mga terminong pangweder sa Filipino at 
ibang mga wika sa Filipinas. Layunin ng proyektong ito na maipaliwanag ang 
mga terminong pangweder sa wikang nauunawaan at alam ng mga Filipino. 


32 KWF Taunang Ulat 


PUBLIKASYON 





Aklat ng Bayan 2015 


EB Salin ng klasikong akda 

m Akdang historiko 

m Akdang rehiyonal 

BE Muling-limbag 

m Saliksik 

w Programang Palitang Salin 





KWF Taunang Ulat 33 


34 





BITIN ENGPI KK 
pa Bi 








Ang Kuwintas at Iba pang 
mga Kuwento 

ni Guy de Maupassant 
salin ni Allan Derain 











KE ERNEST : 
HEMINGWAY 


| 











AKLAT NG BAYAN 


Niyebe ng Kilimanjaro 
ni Ernest Hemingway 
salin ni Alvin Ursua 


KWF Taunang Ulat 


--- RABINDRANATH---- 


TAGORE 

















4d !/ 
GITANJALI 


Gitanjali 
ni Rabindranath Tagore 
salin ni Virgilio S. Almario 











ANG 
METAMORPOSIS 





Ang Metamorposis 
ni Franz Kafka 
salin ni Joselito delos Reyes 








Sa Praga: Mga Piling Tula 

ni Jaroslav Seifert 

inedit nina Roberto Anonuevo 
at Giancarlo Lauro Abrahan V 


NGIBBPWN! 


KANGNEKEANER 








Rosas para kay Emily at Iba 
Pang mga Kuwento 

ni William Faulkner 

salin ni John Enrico C. Torralba 


PAANEKONN 


@JENENAT GAL 








Pitong Kuwento 
ni Anton Chekhov 
salin ni Fidel Rillo 









.V.M. 


PAMBANSANG ALAGAD NG SINING SA PANITIKAN 


LAYO 


9o” AT IBA PANG 
pu KUWENTO 
[A 





Pitong Gulod pa ang Layo 
ni NVM Gonzalez 
salin ni Edgardo Maranan 


KWF Taunang Ulat 35 


AKLAT NG BAYAN 
P:0 Ge P:G KG KG :P: GG: 


SAWIKAAN 


ISANG DEKADA NG PAGPILI 
NG SALITA NG TAON 


EBOLUSYONG 
FILIPINO 


CU 
inse-2NO, Agunan! 


IA 
a 
sta 





ni 
APOLINARIO 
LAGIL 

Salin ni MICHAEL M. CORO0ZA 






wwifikariy 


EILENE ANTOINETTE G. NARVAEZ 





Ang Rebolusyong Filipino Sawikaan: Isang Dekada ng 
ni Apolinario Mabini Pagpili ng Salita ng Taon 
salin ni Michael Coroza ni Eilene Antoinette Narvaez 





AKLAT NG BAYAN 


AKLAT NG BAYAN 





ATLAS 


NG MGA 
BANSA SA MUNDO 








Atlas ng mga Bansa sa Mundo Isang Sariling Wikang 
inedit ni Grace Bengco Pambansa 
inedit ni Kriscell Largo Labor 


36 KWF Taunang Ulat 


4” AKLAT NG BAY. 





An Satuyang Kakanon sa Naku, ang Maynila! 
Aroaldaw ni Julian Cruz Balmaseda 
inedit ni Kristian Cordero 





[ I N 
3 Ng h : 


Bayung Sunis Pagdakep sa Ilahas 


ni Zoilo Hilario inedit ni John Iremil Teo- 
inedit ni Lucena Samson doro 


KWF Taunang Ulat 37 


P:0 Gb: Ga KB: 5:66:01 


LULUDULENOLIEN 


PAGSASALIN 








Virgilio S. Almario 
Editonar tapasalin 


Virgilio S. Almaril 
Editor 





Introduksiyon sa Pagsasalin Ang Republika ni Mabini 
inedit ni Virgilio S. Almario Salin ni Virgilio S. Almario 


AKLAT NG BAYAN 


HIYAS NG 
LLUJEAN Le 
TAGALOG 


VIRGILIO S. ALMARIO 


Editor 





Hiyas ng Tulang Tagalog 
inedit ni Virgilio S. Almario 


38 KWF Taunang Ulat 


PAGLULUNSAD NG BAYUNG SUNIS 
NI DON ZOILO HILARIO 


Ipinagdiwang ng Komisyon sa Wikang Filipino 
(KWF), sa pangunguna ng Kalupunan ng mga 
Komisyoner, at Angeles University Foundation 
(AUF) ang paglulunsad ng Bayung Sunis ni 
Zoilo J. Hilario noong 27 Hunyo 2015 sa Cecilia's 
Auditorium, Angeles University Foundation. 


Inanyayahan din sa paglulusad ang mga kamag- 
anak ni Zoilo Hilario. Tampok sa Bayung Sunis 
(Bagong Tinig sa wikang Filipino) ang angking 
husay ni Don Zoilo Hilario sa pagsulat ng mga 
tula sa wikang Kapampangan. 





KWF Taunang Ulat 39 





40. KWF Taunang Ulat 







[AN PT] 
La Trinidad 
Benguet 
Abril 
BMELETISEIG 
University 
Hulyo Setyembre 
at SANBHDIR [KUTeYe Eroye MHVTer-19F] 

Batangas Quezon 






Hunyo 
[EF Hefo19FYo]ETel[e]a 
(eco]|[-fef3 
IVET eve) 
f [NVTeYe Froyo] 
Ng [@f0 je: | o[-jre) 
0 PABlung | PSIN 
ukidnon State mo FN 
University 5 aha | A k 
" Pi ha.” “ 
DIS ur UN L 
(@:[c PEN EG 1 kaa, Agosto 
University pa Pa) ISETe SET E1 
! PEWETO] 
baa [0] GT] 1: del Norte 
[KVTaTe KYeYe Bi Ife F1] 


[IT Te Me [: 


P.. NeJa:) 


KWF Taunang Ulat 41 





TIMPALAK AT GAWAD 





NATIONAL BOOK AWARDS: KWF Special Prize 
(Language Studies Category) 


Iginawad kina Dr. Michael M. Coroza at Dr. Galileo S. Zafra ang 
KWF Special Prize (Language Studies Category) sa National Book 
Awards 2015 para sa Ambagan 20171 na inilathala ng University of 
the Philippines Press. Nagwagi rin sa nasabing gawad si G. Marne L. 
Kilates, konsultant sa midya ng KWF, at Prop. Joselito delos Reyes, 
tagasalin ng Ang Metamorposis ni Franz Kafka. Likha ni Molawin 


Abueva ang tropeo ng NBA 2015. 


42 KWF Taunang Ulat 


SALIKSIK 


Linguistic Atlas Mga Salitang Pangkapayapaan 

Mga Batayang Konsepto ng Dokumentasyon ng mga Wika 

mga Wika ng Filipinas at Kulturang Negrito 

Atlas Filipinas Survey sa Programa ng Filipino sa 
Antas Tersiyarya 





DOKUMENTASYON NG MGA WIKA 
AT KULTURANG NEGRITO 


Naidokumento ng 538BBMKWF ang wika at kultura ng tatlong 
katutubong pangkat ng mga Negrito--Ata sa Cadiz, 
Negros Occidental, Ayta Magbukon sa Abucay, Bataan, at 
Arta sa Nagtipunan, Quirino, ngayong taong 2015, para sa 
Pagdodokumento ng Wika at Kultura ng mga Negrito. 


Napili ang unang tatlong pangkat ng mga Negrito batay sa 
kalagayan nitong nanganganib nang mawala. Sa pamamagitan 
ng pakikipamuhay, pakikipanayam, at pag-oobserba, nalaman 
ang mga iniisip, paniniwala at pananaw ng bawat pangkat, 

KWF Taunang Ulat 43 


naobserbahan din ang araw-araw na pagkilos, takbo o daloy 
ng buhay, at sosyal na inter-aksiyon, at higit sa lahat, sinikap 
na malaman ang kasalukuyang kalagayan o estado ng wika 
at kultura ng tatlong katutubong pangkat. 


Unang nagsagawa ng field research kaugnay ng naturang 
proyekto noong Hulyo 2015 sa Manara, isang Sitio sa Brgy. 
Celestino Villacin, Cadiz, Negros Occidental para sa pangkat 
ng mga katutubong Ata. Sumunod dito ang pagdodokumento 
sa pangkat ng mga katutubong Ayta Magbukon sa Bangkal, 
Abucay, Bataan noong Oktubre 2015. At ang huling pangkat 
na naidokumento ay ang mga katutubong Arta sa Nagtipunan, 
Quirino noong Nobyembre 2015. 





44 KWF Taunang Ulat 





MGA SALITANG PANGKAPAYAPAAN 


Naging pangunahing saliksik ng tanggapan ang 
pagpapatuloy ng pagkalap at pagsaliksik ng 
mga salitang kaugnay ng kapayapaan sa mga 
wika sa Filipinas. Layunin nitong makapaglathala 
ng awtorisadong sanggunian ng mayamang 
bokabularyo tungkol sa “kapayapaan” at kaugnay 
na tradisyon at pagpapahalaga ng komunidad. 


Ang binuong panimulang listahan ng mga salitang 
pangkapayapaan ay resulta ng palihang isinagawa 
sa Wika ng Kapayapaan: Pambansang Summit at 
Palihan noong Pebrero 2014. 


KWF Taunang Ulat 45 


Gawaing Administratibo 


000020000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000090000 0000000000000000000 


Oryentasyon sa Quality Management System 


Alinsunod sa kahingian ng pambansang pamahalaan na 
mapahusay ang serbisyong ibinibigay sa mga kasangkot 
(stakeholders), idinaos noong Abril 2015 sa Bulwagang 
Romualdez ang Oryentasyon sa ISO 9001: 2008 o Quality 
Management System sa pangunguna ni Bb. Avemar Tan- 


Pineda ng Development Academy of the Philippines (DAP). 








46 KWF Taunang Ulat 


Seminar sa Gender Audit 


Matagumpay na idinaos ng KWF ang taunan nitong 
pangkalahatang seminar hinggil sa kasarian at kaunlaran 
(gender and development) katuwang ang Pambansang 
Komisyon para sa Kababaihan. Nagsagawa ng serye ng 
seminar-palihan hinggil sa gender audit ang pamunuan, mga 
puno ng sangay, at mga kawani ng KWF sa Shercon Resort 
and Ecology Park noong Mayo 2015. Sa pamamagitan nito, 
inaasahang epektibong maisagawa ng KWF ang gender 


mainstreaming sa mga programa at proyekto nito. 


KWF Medyo Matagalang Plano Ebalwasyon 
at Pagpaplano 


Bilang paghahanda sa susunod na apat na taon ng ahensiya, 
isinagawa ng Kalupunan ng mga Komisyoner, mga puno ng 
sangay, at mga puno ng yunit ang KWF Medyo Matagalang 
Plano Ebalwasyon at Pagpaplano sa Sulo Riviera Hotel, 


Lungsod Quezon noong 1--2 Disyembre 2015. 


Sinuri ng pangkat ang naging kalakasan at kahinaan ng 
implementasyon ng kasalukuyang medyo matagalang plano 
at nagmungkahi ng mga kailangang isaalang-alang para sa 


medyo matagalang plano ng 2017-2020. 


KWF Taunang Ulat 47 


Paggugol ng Badyet 


000000020000000 00000000000000000000000000000000000000000000009000 00900900000 000000000 


ALETLA CU EUTCSELT. Kou 
Operating Expenses 


Personnel Services 





Paggugol ayon sa Major Final Output (MFO) 


Aytem Nagugol 
MFO 1 PHP16.6M 
Policy Advisory Services on the Filipino 
Language 
MFO 2 PHP18.1M 


Promotion of Philippine Languages 
General Administrative Support Service... 5PHP12.2 M 
(GASS) 

Kabuuan PHP46.9M 


KWF Taunang Ulat 49 


15-02 


15-03 


15-04 


15-05 


15-06 


15-07 


15-08 


Mga Kapasiyahan ng Kalupunan 


000020000000000 0000000000000900000000000090000000000000000000000000000009000000090000090 0090000 20009000000000000 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pambansang 
Seminar na “Ang Filipino bilang Disiplina” ng 
Kagawaran ng Filipino, Ateneo de Manila 
University 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa “Buwan ng 
Panitikang Filipino 2015" 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan hinggil sa “Mga 
Alituntunin sa Paraan ng Pagpupulong ng 
Komisyon sa Wikang Filipino” 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan hinggil sa “Patnubay 
ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Pakikipag- 
ugnayan sa mga Ahensiya ng Pamahalaan at/o 
Pribadong Organisasyon at Indibidwal" 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan hinggil sa “Manwal 
sa Sentro ng Wika at Kultura" 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa “Pagtuturo 
ng Filipino bilang Pangalawang Wika (L2): 
Retooling ng mga Guro sa Batayang Edukasyon" 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa 
“Pagdodokumento ng Kultura at Estado ng 
Kababaihang Agta/Negrito” 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Mungkahing 
Paggamit ng “Filipino” sa halip na “Pilipino” para 
Tumukoy sa Tao at Kultura ng Filipinas 


KWF Taunang Ulat 51 


15-09 


15-10 


15-11 


15-12 


15-13 


15-14 


15-15 


15-16 


15-17 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Mungkahing 
Susog sa Republic Act 8491 ng 1998 o “An Act 
Prescribing the Code of the National Flag, Anthem, 
Motto, Coat-of-Arms and Other Heraldic Items 
and Devices of the Philippines" 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Gender 
Responsive na mga Programang Pangwika ng 
KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Paggugol 
ng PHP3M na Pondo Mula sa NCCA para sa 
Proyektong “Uswag: Dangal ng Filipino 2015" ng 
KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Opisyal na 
Lakad ng Tagapangulo sa Gaganaping Frankfurt 
International Book Fair 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Opisyal na 
Ortograpiya ng mga Wikang Karaw, Kankanaey, 
Ibaloy, at Kalanguya 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pagdiriwang 
ng Ika-25 Anibersaryo ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pagdiriwang 
ng Buwan ng Wika 2016 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Aklatang 
Balmaseda 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pagbabayad 
sa mga Gastusin sa Seminar na “Wika ng Seguridad 
ng Kaligiran” 


52 KWF Taunang Ulat 


15-18 


15-19 


15-20 


lo-d1 


16-22 


15-23 


15-24 


15-25 


15-26 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pagbabayad 
sa mga Gastusin sa Araw ni Balagtas 2015 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa mga Disenyo 
ng KWF Merchandise 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Akreditasyon 
ng KWF sa mga Tagasalin na Dumaan sa 
Pambansang Pagsasanay sa Pagsasalin (Batayang 
Antas at Intermedya) 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Alituntunin 
ng Lupon sa Ribyu, Monitoring, at Ebalwasyon 
ng mga Proyekto 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Rebisyon 
ng Ortograpiyang Pangasinan batay sa 
Ortograpiyang Pambansa 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Paglilimbag 
ng Atlas ng mga Wika ng Filipinas 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan sa Pasasalamat sa 
Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan 
Kaugnay ng Pagdiriwang ng Kongreso sa 
Pagpaplanong Wika ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pasasalamat 
sa Angeles University Foundation (AUF) sa 
Pagpapaunlak ng Pulong ng Kalupunan ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pagbati sa 


Matagumpay na Operasyon ni Komisyoner 
Abdon Balde Jr. 


KWF Taunang Ulat 53 


16-27 


15-28 


15-29 


15-30 


15-31 


15-32 


15-33 


15-34 


15-35 


15-36 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Programang 
Pangwika sa Telebisyon na #WikaNga! Katuwang 
ang Eagle Broadcasting Corporation (EBC) at 
Net25 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pambansang 
Programa sa Intelektuwalisasyon ng Filipino 
(PPIF) 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Paghirang 
sa Serbisyo ng mga Bagong Kawani 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Pintakasi 
nin Tataramon asin Kultura 2015 ng Ateneo de 
Naga University 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Proyektong 
25 Salitang Orig Pinoy (SOP) 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Proyektong 
25 Huwarang Teksto sa Filipino 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa mga Tampok 
na Proyekto sa Pagdiriwang ng Ika-25 Taong 
Anibersaryo ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Patakarang 
Pangwika ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Filipino 
bilang Wikang Opisyal 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Filipino 
bilang Wika sa Batayang Antas ng Edukasyon 


54 KWF Taunang Ulat 


15-57 


15-38 


15:39 


15-40 


15-41 


15-42 


15-43 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Filipino 
bilang Wika sa Lalong Mataas na Edukasyon 


Nagbibigay ng Kapangyarihan at Awtoridad sa 
Tagapangulong Virgilio S. Almario na Pangasiwaan 
ang Pagbili ng Bagong Sasakyan ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan na ang “Sawikaan: 
Pambansang Kumperensiya sa Pagpili ng Salita 
ng Taon" ng Filipinas Institute of Translation (FIT) 
ay Maging Opisyal at Patuluyang Proyekto ng 
KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa 
Pagpapatupad ng Proyektong “Uswag: Dangal ng 
Filipino 2016" ng KWF 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa KWF 25th 
Logo 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Kahilingang 
Mapabilang ang KWF at Iba Pang Ahensiyang 
Pangkultura sa Benepisyong Pangkalusugan ng 
NCCA 


Pinagtitibay ang Kapasiyahan para sa Paghirang 
sa Serbisyo ng mga Bagong Kawani 


KWF Taunang Ulat 55 





//[[ | ly NN 


Sumisimbolo sa tatlong diwa na dulot ng isang wikang pambansa--- 
kaisahan, kaunlaran, at karunungan--at sumisimbolo din 
sa pagpupunyaging isinasagawa ng KWF bilang natatanging 


ahensiyang pangwika sa bansa. 


Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ang anibersaryong 
logo sa pamamagitan ng Kapasiyahan blg. 15-41 noong 21 
Disyembre 2015. 


KWF Taunang Ulat 57 


Ang KWF sa 2016 


LOSSES AEEEEEEEEEEEEEEEEEEAHESEAELEEEEEEHEEEAEHESSSAEEEEEE EE” 


Huwarang Teksto sa Filipino 


Eksibit ng 25 makabuluhang teksto na maaaring ituring 
ikon, kayang kumatawan sa isang larang na nagpamalas 
ng pinakamataas na antas ng paggamit ng wikang Filipino 
o mga wika sa Filipinas, at may mahalagang ambag sa 


intelektuwalisasyon ng wikang Filipino at mga wika sa Filipinas. 


Simposyum sa Diksiyonaryo 


Tatlong araw na simposyum sa diksiyonaryo na pagtitipon ng 
200 leksikograpo ng mga wika ng Filipinas, mga mananaliksik, 


lingguwista, at iba pang imbitadong panauhin. 


Sertipikong Programa sa Pagsasalin 


Pambansang pagsasanay hinggil sa pagsasalin para sa 
mga Filipinong nais magkaroon ng kapasidad na magsalin 
sa Filipino at sa ibang mga wika sa Filipinas. Mahalagang 
hakbang ang pagsasanay na ito para sa propesyonalisasyon 


ng pagsasalin sa Filipinas. 


58 KWF Taunang Ulat 


Pagtuturo ng Filipino bilang Pangalawang Wika 


Reoryentasyon hinggil sa pagtuturo at pagturing sa 
wikang Filipino bilang pangalawang wika. Isinasaalang- 
alang sa pamamagitan ng programang ito ang katangiang 
multilingguwal ng mga Filipino. 


Aklatang Balmaseda 


Nakatuon ang proyektong ito sa pagpapaunlad ng serbisyo 
at koleksiyon ng aklatan ng KWF mula sa dihitalisasyon ng 
mga lumang publikasyon, pagbuo ng online catalogue, 
at reproduksiyon ng Koleksiyong Balmaseda mula sa 
Pambansang Aklatan ng Filipinas. 


Ortograpiya ng mga Wika ng Filipinas 


Reoryentasyon at pagbuo ng ortograpiya ng mga wika sa 
Filipinas alinsunod sa Ortograpiyang Pambansa ng KWF. 
Makatutulong ang armonisasyong ito sa pagtulay mula sa 
katutubong wika tungo sa wikang Filipino bilang midyum ng 


pagtuturo. 


KWF Taunang Ulat 59 


KWF Sangay 


Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) 


Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pagpapabatid sa 
madla ng mga kalakaran, patakaran, at programang pangwika upang 
mapahusay ang paraan ng pagtuturo ng mga guro sa isang panig at 
maunawaan ng mga estudyante o pangkalahatang publiko sa kabilang 
panig. Tungkulin din ng SEN na subaybayan ang mga usaping pangwika 
at sagutin kung kinakailangang sagutin. Inaasahang bubuo ito ng 
database ng network ng mga institusyon at alagad ng wika tungo 
sa mithing mapalaganap ang impormasyon ukol sa Filipino at mga 
wikang mula sa rehiyon. Mangangasiwa rin ang SEN sa mga seminar, 
kumperensiya, at fora hinggil sa wika, sa mahigpit na pakikipagtulungan 
sa iba pang sangay ng mga pribado at pampublikong institusyon at 
mga organisasyong pangwika. 


Sangay ng Salita at Gramatika (SSG) 


Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pangkalahatan 
at espesyalisadong pag-aaral ng salita mula sa Filipino at mga 
katutubong wika at pawang may kaugnayan sa lingguwistika, 
aplikadong lingguwistika, at sosyo-lingguwistika. Nakatuon din ito sa 
paglinang at patuluyang pag-aaral ng gramatika sa Filipino at kaugnay 
nitong mga wika. Inaasahang gagampanan ng SSG ang pagbubuo ng 
diksiyonaryo, tesawro, tumbasan, ortograpiya, antolohiya, ensiklopidya 
at iba pang kaugnay na bagay sa palimbag at elektronikong paraan, 
nang makaagapay sa hinihingi ng panahon 


60 KWF Taunang Ulat 


Sangay ng mga Literatura at Araling Kultural (SLAK) 


Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pangangalap, 
pagrerepaso, at pag-aaral sa mga literatura at kulturang nasusulat sa 
Filipino at iba pang wika sa rehiyon, bukod sa mga nasusulat sa Ingles at 
iba pang internasyonal na wika. Sisikapin din nitong makabuo ng aklat, 
tsapbuk, teksbuk, at antolohiya ukol sa mga araling pangkultura kada 
taon, lalo't ang mga komisyoner ay kumakatawan sa kani-kaniyang 
wikang maituturing na katutubo. Sa pamamagitan ng SLAK, inaasahang 
mahahatak ang mga Sentro ng Komisyon para mag-ambag sa layuning 
ito. Kasama ang SPP, mangunguna ang SLAK sa pagtatayo ng “Aklatang 
Filipino "---ang koleksiyon ng lahat ng publikasyong nakasulat sa Filipino 
at ibang wika ng Filipinas o hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. 


Sangay ng Salin (SS) 


Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pag-aaral ng mga 
teorya at praktika tungo sa pagsasalin sa Filipino at mga wika ng Filipinas, 
na inaasahang ultimong bunga ay makabuo ng mahuhusay na salin sa 
Filipino at ibang katutubong wika. Tungkulin ng SS ang paglalathala ng 
mga akdang salin, bukod sa paglilimbag ng mga babasahing nagmula sa 
iba pang kabalikat na sangay. Daraan sa SS ang lahat ng manuskritong 
nakatakdang ipalimbag, at susuriin nito ang mga akdang Filipino sa 
tulong ng Lupon ng mga Editor kung karapat-dapat mapabilang sa 
listahan ng ilalathalang akda ang isang manuskrito. Tutulong ang SS 
sa Kalupunan ng mga Komisyoner sa pagbuo ng mga patakaran sa 
pagsasalin at sa pagbuo ng isang “Kawanihan sa Pagsasalin.” Kung 
ipahihintulot ng pondo, magsasagawa din ito ng kaukulang pagsasalin 
tungo sa mga banyagang wika at ng mga importanteng banyagang 
akda tungo sa wikang Filipino. 


KWF Taunang Ulat 61 


Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi (SPP) 


Kabilang, ngunit hindi limitado, sa sangay na ito ang pagbibigay ng 
suporta sa mga mithiin at proyekto ng Komisyon upang maisakatuparan 
nito ang mandato ng mga umiiral na batas pangwika at serbisyo sibil sa 
Filipinas. Tungkulin ng sangay na ito ang pagtitiyak ng pinakaepisyenteng 
pagkilos ng Komisyon, pagpapanatili ng pinakamainam na kondisyong 
materyal at hindi materyal ng mga empleado, pagtugon sa mga 
alalahanin ng mga tauhan na kaugnay ng trabaho, paghahanda ng 
badyet, pangangalaga at pagsisigurong maayos na nagagastos ang 
salapi, at pagsisinop ng mga rekord, at iba pang gawaing may kinalaman 
sa pangangasiwa at pananalapi tungo sa isang pinakaproduktibong 
sistema at makatarungang pamamalakad sa Komisyon. 


62 KWF Taunang Ulat 


KOMISYON SA DULGNe FILIPINO... 
Gusalin NLA 1610 Kalye J. P. Laurel 
005 San Mic AMU EATE] 
UUMUAWEGT EERE 252 [ME LTE] 
www.facebook.com/an Kokak nea wikangil lipino 
komfi@kwi go JO# PI! 


